RHEOLEIDDIWR CODI ARIAN 


FUNDRAISING 
(FR) REGULATOR 


Polisi cyfryngau cymdeithasol 


Mae'r polisi hwn yn cynnwys gwybodaeth am gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y 
Rheoleiddiwr Codi Arian a sut rydym yn eu rheoli. Gellir diweddaru'r polisi hwn o bryd i'w 
gilydd. 


Ein cyfrifon 


Mae'r Rheoleiddiwr Codi Arian yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i gyfleu diweddariadau 
am ein gwaith a rhannu gwybodaeth am reoleiddio, digwyddiadau neu fentrau eraill a allai 
fod o ddiddordeb i sefydliadau codi arian ac aelodau o'r cyhoedd. 


Rydym yn gweithredu pum chyfrif cyfryngau cymdeithasol: 


Facebook (Fundraising Preference Service) 
Facebook (Fundraising Regulator) 
Linkedin (Fundraising Regulator) 


Twitter (&FundrRegulator 


YouTube (Fundraising Regulator) 
Sut rydym yn defnyddio ein cyfrifon 


Ein nod yw sicrhau bod gan ein rhanddeiliaid wybodaeth gywir amdanom ni a rheoleiddio 
codi arian elusennol yn y DU. 


Os byddwch yn dilyn ein cyfrifon, gallwch ddisgwyl i bostiadau gwmpasu'r canlynol: 


e negeseuon rheoleiddio, gan gynnwys datblygiadau yn y Cod Ymarfer Codi Arian 

e deddfwriaeth sy'n berthnasol i godi arian elusennol 

e ein newyddion, ein barn, ein digwyddiadau, ein hymgynghoriadau, ein harweiniad, 
ein gweithdai a'n cyhoeddiadau diweddaraf 

e hyrwyddo gwasanaethau a mentrau craidd y Rheoleiddiwr Codi Arian a'r 
Gwasanaeth Dewis Codi Arian 

e cyfleoedd i fod yn rhan o'n hymchwil 

e _ ein swyddi gwag presennol 

e ffeithiau a ffigurau defnyddiol 


Nid ydym yn ymgymryd â materion sy'n ymwneud â gwleidyddiaeth plaid na materion sydd y 
tu hwnt i'n cylch gwaith rheoleiddio. 


Sut rydym yn rheoli ein cyfrifon 

Tîm cyfathrebu'r Rheoleiddiwr Codi Arian sy'n rheoli'r gweithgarwch o ddydd i ddydd ar ein 
cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Byddwn yn postio diweddariadau rheolaidd a byddwn yn 
ymateb i gwestiynau os gallwn ychwanegu gwerth. 

Cysylltu â ni drwy'r cyfryngau cymdeithasol 

Byddwn yn helpu gydag ymholiadau drwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol lle gallwn drwy 


gyfeirio defnyddwyr at gyhoeddiadau perthnasol ar ein gwefan, ein tudalen cysylltu â ni neu 
ein ffurflen gwyno. 


© 2021 Fundraising Regulator / Rheoleiddiwr Codi Aran 1 


RHEOLEIDDIWR CODI ARIAN 


FUNDRAISING 
(FR) REGULATOR 


Ni fydd anfon negeseuon atom drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn cael ei ystyried yn 
gysylltu â ni at unrhyw ddiben swyddogol, ac nid yw'n fodd i ymchwilio, trafod na rhoi 
sylwadau ar ymholiadau neu gwynion elusennol unigol. 


Rhaid i bob cwyn ac ymholiad am godi arian elusennol gael eu gwneud gan ddefnyddio ein 
ffurflenni ar-lein, y gallwch gael mynediad iddynt yma: 


Ffurflen gwyno 
Ffurflen ymholiadau 


Er ein bod yn croesawu adborth a syniadau drwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, ni 
allwn ymateb i bob neges neu bost unigol a dderbyniwn. Os oes angen i chi gysylltu â ni, 
gallwch ein ffonio neu anfon e-bost atom gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar ein gwefan 
yma. 


Ni fwriedir i'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol gael eu defnyddio gan y cyfryngau i gysylltu â 
ni. Os ydych yn aelod o'r cyfryngau ac os oes gennych ymholiad, dylech gysylltu â'n 
swyddfa'r wasg ar 020 3327 4050. Fel arall, gallwch e-bostio FR(Opagefield.co.uk. 


Sut rydym yn cymedroli ein cyfrifon 


Rydym yn cymedroli ein holl gyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar sail adweithiol. Ni allwn 
dderbyn cyfrifoldeb am gynnwys unrhyw sylwadau. Rydym yn cadw'r hawl i ddileu sylwadau 
ar unrhyw adeg. 


Croesawn drafodaethau sy'n berthnasol i godi arian elusennol ac sy'n parchu eraill. 
Ni ddylech: 


e fod yn faleisus, yn sarhaus, annog casineb neu ymosod ar unrhyw un yn bersonol 

e datgelu unrhyw fanylion personol, fel rhifau Yswiriant Gwladol, cyfeiriadau preifat, 
rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu fanylion cyswllt ar-lein eraill 

e torri'r gyfraith (mae hyn yn cynnwys enllib) goddef gweithgarwch anghyfreithlon 

neu dorri hawlfraint 

dynwared neu honni ar gam eich bod yn cynrychioli person neu sefydliad 

postio negeseuon nad ydynt yn gysylltiedig â phwnc y post gwreiddiol 

unrhyw ddeunyddiau hyrwyddo ar ran menter fasnachol 

gwneud sylwadau sy'n bleidiol wleidyddol eu natur 


Sut rydym yn ymgysylltu â defnyddwyr eraill 


Os byddwch yn dilyn ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, ni fyddwn yn eich dilyn yn ôl yn 
awtomatig. Rydym yn dilyn sefydliadau ac unigolion sy'n berthnasol i ni, lle bo hynny'n 
briodol. Os dilynwn gyfrif arall, nid ydym yn cynnig unrhyw fath o gymeradwyaeth. 

Efallai y byddwn yn cyfeirio at hashnodau presennol sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin i 
gategoreiddio negeseuon er hwylustod. Nid yw'n awgrymu cymeradwyaeth o unrhyw fath. 
Rydym yn croesawu tanysgrifwyr i'n cynnwys ond yn cadw'r hawl i gael gwared ar unrhyw 
danysgrifiwr sy'n darparu cynnwys sy'n faleisus neu'n dramgwyddus. 


© 2021 Fundraising Regulator / Rheoleiddiwr Codi Aran 2 


RHEOLEIDDIWR CODI ARIAN 


FUNDRAISING 
REGULATOR 
Sut rydyn ni'n defnyddio gwybodaeth 


Er efallai na fyddwn yn gallu ymateb i'r holl sylwadau a negeseuon a dderbyniwn drwy'r 
cyfryngau cymdeithasol, efallai y byddwn yn eu defnyddio i lywio ein dealltwriaeth o bwnc 
neu fater penodol. Efallai y byddwn yn cofnodi gwybodaeth o negeseuon neu sylwadau at 
ddefnydd mewnol, i'n helpu i fonitro safonau codi arian yn barhaus. Fodd bynnag, ni fyddwn 
yn cofnodi unrhyw wybodaeth bersonol gan ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol. 


Ein hargaeledd 

Byddwn yn adolygu ac yn monitro negeseuon a gweithgarwch arall yn ystod oriau swyddfa, 
o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau cyhoeddus. Efallai y byddwn yn postio 
diweddariadau y tu allan i oriau swyddfa. Efallai na fydd ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol 
ar gael o bryd i'w gilydd. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiffyg gwasanaeth. 


I gael rhagor o wybodaeth am ein polisi cyfryngau cymdeithasol, cysylltwch â ni yma. 


© 2021 Fundraising Regulator / Rheoleiddiwr Codi Aran 3 


